SUT I FOD YN 
DDOETH 
GERBRON 
DUW 


O ba le gan hynny y daw doethineb? a 
pha le y mae man y deall? Ac wrth ddyn y 
dywedodd, Wele ofn yr Arglwydd , hynny 
yw doethineb; ac i gilio oddi wrth ddrwg 
yw deall. 

SWYDD 28:20, 28 


Dechreuad doethineb yw ofn yr Arglwydd: deall da sydd gan 
y rhai oll a wnant ei orchmynion ef: ei foliant sydd yn 
dragywydd. Salm 111:10 


Yna gwelais fod doethineb yn rhagori ar ffolineb, cyn belled 
ag y mae goleuni yn rhagori ar dywyllwch. PREGETHWYR 
2:13 


Y mae doethineb yn cryfhau'r doeth yn fwy na deg o wyr 
cadarn sydd yn y ddinas. PREGETHWYR 7:19 


Os bydd gan neb ohonoch ddiffyg doethineb, gofynned gan 
Dduw, yr hwn sydd yn rhoddi yn hael i bawb, ac nid yw yn 
edliw; ac a roddir iddo. Ond gadewch iddo ofyn mewn ffydd, 
dim byd yn amau. Oherwydd y mae'r un sy'n gwylltio fel ton 
y môr wedi'i gyrru gan y gwynt ac yn cael ei thaflu. Canys 
na feddylied y dyn hwnnw y derbyn efe ddim gan yr 
Arglwydd. Mae dyn meddwl dwbl yn ansefydlog yn ei holl 
ffyrdd. lago 1:5-8 


Pwy sy'n ŵr doeth ac yn meddu ar wybodaeth yn eich plith? 
bydded iddo ddangos o ymddiddan da ei weithredoedd ag 
addfwynder doethineb. Ond y mae y ddoethineb sydd oddi 
uchod yn gyntaf yn bur, yna yn heddychol, yn addfwyn, ac 
yn hawdd ei thrin, yn llawn o drugaredd a ffrwythau da, yn 
ddiduedd, ac heb ragrith. lago 3:13, 17 


Dechreuad gwybodaeth yw ofn yr Arglwydd: ond ffyliaid a 
ddiystyrant ddoethineb a chyfarwyddyd. Diarhebion 1:7 


Gwyn ei fyd y gŵr a gaffo ddoethineb, a'r gŵr a gaiff ddeall. 
Diarhebion 3:13 


Fy mab, os derbyni di fy ngeiriau, a chuddio fy 
ngorchmynion gyda thi; Fel yr ostyngi dy glust at 
ddoethineb, a chymhwyso dy galon at ddeall; Ie, os gwaeddi 
ar wybodaeth, a dyrchafu dy lef er deall; Os ceisi hi fel 
arian, a chwiliwch amdani fel am drysorau cudd; Yna y cei 
ddeall ofn yr Arglwydd, a chei wybodaeth Duw. Canys yr 
Arglwydd a rydd ddoethineb: o'i enau ef y daw gwybodaeth 
a deall. Y mae efe yn gosod doethineb gadarn i'r cyfiawn: 
yn bwcled i'r rhai a rodiant yn uniawn. Y mae efe yn cadw 
llwybrau barn, ac yn cadw ffordd ei saint. Yna y cei ddeall 
cyfiawnder, a barn, ac uniondeb; ie, pob llwybr da. 
Diarhebion 2:1-9 


Cael doethineb, cael deall: nac anghofio hi; ac na ddirywia 
oddi wrth eiriau fy ngenau. paid â'i gadael, a hi a'th gadwo 
di: câr hi, a hi a'th geidw. Doethineb yw y prif beth; am 
hynny caf ddoethineb : a chyda'th holl gael, ca ddeall. 
Dyrcha hi, a hi a'th ddyrchafa: hi a'th ddwg i anrhydedd, 
pan gofleidi di hi. Hi a rydd i'th ben addurn gras: coron 
gogoniant a rydd i ti. Diarhebion 4:5-9 


Dechreuad doethineb yw ofn yr Arglwydd: a gwybodaeth y 
sanctaidd yw deall. Diarhebion 9:10 


Y mae fel camp i ffôl i wneuthur drygioni: ond y mae 
doethineb gan ŵr deall. Genau y cyfiawn a ddwg allan 
ddoethineb: ond tafod cyndyn a dorrir allan. 
Diarhebion 10:23, 31 


Pan ddelo balchder, yna y daw gwarth: ond gyda'r 
gostyngedig y mae doethineb. Y mae'r gwag doethineb yn 
dirmygu ei gymydog, ond y mae'r deallus yn dal ei 
heddwch. Diarhebion 11:2, 12 


Cymeradwyir dyn yn ôl ei ddoethineb: ond yr hwn sydd o 
galon wrthnysig, a ddirmygir. Diarhebion 12:8 


Trwy falchder yn unig y daw cynnen: ond gyda'r cynghorus y 
mae doethineb. Diarhebion 13:10 


Gorfoledd yw ffolineb i'r amddifad o ddoethineb: ond gŵr 
deallus a rodia yn uniawn. Addysg doethineb yw ofn yr 
Arglwydd; a chyn anrhydedd y mae gostyngeiddrwydd. 
Diarhebion 15:21, 33 


Pa mor well yw cael doethineb nag aur! ac i gael deall yn 
hytrach i fod yn ddewisol nag arian! Diarhebion 16:16 


Yr hwn sydd yn cael doethineb, sydd yn caru ei enaid ei 
hun: yr hwn a geido ddeall, a gaiff ddaioni. Diarhebion 19:8 


Prynwch y gwirionedd, ac na werthwch ef ; hefyd doethineb, 
a chyfarwyddyd, a deall. Diarhebion 23:23 


Y mae'r un sy'n caru doethineb yn llawenhau ei dad: ond y 
sawl sy'n cadw puteiniaid yn gwario ei sylwedd. 
Diarhebion 29:3 


Y wialen a'r cerydd a rydd ddoethineb: ond plentyn a 
adawyd iddo ei hun a gywilyddia ei fam. Diarhebion 29:15 


